





































- 





/ 




♦ 


9 





















« 




.Yolikur orð 


UIIl 

JARÐEPLI, 

æíi þeirra, yrkingu og nytsemi, 

Og , 

fácinar varúðarreglur móli jarðcplasýki. 

Eptir 

A. C. IilJPliAnr. 


Mag;iiiis kríiiis^ou 

hefur íslenzkað. 

C ' //!7 '/S,S S 

■* r í f »'c/stU 

- / • 

,% • • # I . + • , • þ , t . ‘ •••#•.•« . >4 

Beykjavíli 1850. 

Prentað í prentsmiðju lantlsins 
á kostnað E. Jónssonar. 








E 11 ii i li a 1 «1. 


). Eínkennislýsing jurtarinnar Solanum tuberosum, 
Liuneé. > ^ - * 

2. Alniennur inngangur. 

3. Skipting í snernni - ög síðgróin jarðepli. 

4. Lýsing kyngreina þeirra í flokkum þessum, sem í 

I 

Danmörku eru yrktar. 

5. Æíi jarðeplanna, 

a. Jarðvegur. 

b. Sáning jarðepla. 

c. Undirbiíningur jarðvegarins og plæging. 

d. Sáningartími. 

e. Áburður. 

f. Harfan. 

g. Útsáning jarðepla. 
b. Hreyking. 

i. J>roskunartími jarðeplannaog meðferð f)eirraúrþví. 

k. Hvernig geyma skal jarðepli á vetrum, svo þau 
skemmist ekki. 

I. Not jarðepla til manneldis og fyrir fóður handa 
peningi. 

m. Hversu miklu betra er að sjóða jarðepli í gufu 
en í vatni. 

n. Notjarðeplaí brauð, mjöl og til brennivínsgjörðar, 

o. Rjett not jarðepla fyrir fóður handa peningi. 

6. Algeng nöfn jarðepla í hjeruðum (Provindser) Dana- 
ríkis. 

Fáeinar varúðarreglur móti jarðeplasýki. 


7 . 




Jarðepli 1 (Solanum tnberosum , Lin.). 

Mótin á jurt þéssari eru margir hnöttóttir eðá 
aflangir, rauðir, gulir, hvítgulir eöa svartleitir 
hnúðar (kólfar), stórir og smáir, sem hanga á 
hénni á þráðmynduðum rótartaugum. Jurtar- 
leggurinn er beinn, limaður, rauödílóttur, horn- 
ÍiliÖaÖur (strendur), laufgaÖur, tveggja eÖa 
J^riggja fóta á hæÖ. Laufin standa á víxl á 
leggnum, og eru með tönnum, sem ekki eru 
jafnar til heggja randa. Smáblööin eru 5 eÖa 
7, nærri því kringlótt, eins og kubbuÖ aö fram- 
an, hærö; hin minnstu eru mjó niður viö legg- 
inn, hin stærstu eru ydd á ytri enda. Laufa- 
leggirnir liggja |)jett niöur með aöalleggnum. 
Blómaleggirnir eru jafnlangir laufunum; á þeim 
sitja 3 eöa 6 rauð, blá, bvít eða gulleit blóm. 

l ) Á dönsku heitirjurt þessi Kartoffel. Vjer ætluni 
aft kalla hana jarðepli, |>ó fað sje raunar nafníð á rót 
hennar, en ei á jurtirini allri. 

1 * 




4 


Duptbcrnarnir eru samgrónir, og’ ávöxturinn er 
tvíhöfftað ber með mörgum frjókornum. 

Jurtin á heiina í syðri hluta Vesturálfu, í 
Perú, en tímgast nú um alla Norðurálfu. 

Árið 1565 flutti mausalinn Hawkins hin 
fyrstii jarðepli til Norðurálfunnar; kom hann 

með |>au frá Ný - Granada, í syðri hluta Vest- 

* 

urálfu til Irlands. Tuttugu árum síðar kom 
hinn nafiifrægi Franz Drake með jarðepli frá 
Virginíu til Englands. Um 1590 urðu þau kunn 
á Italiu, en svo gekk útbreiðslu þeirra treg- 
lega, að árið 1616 voru þau lögð á borð Frakka 
konungs og liirðar hans, eins og einn hinn 
sjaldgæfasti matur. Um 1720 fluttust f>au til 
Jjóðverjalands, 1726 til Svíþjóðar og 1743 
varð einhver jþýðverji til að flytja þautilDan- 
merkur. 

Srnásaman hafa ræktun, loptslag og jarð- 
vegur fætt af sjer margar kyngreinir (Afarter) 
jurtar þessarar, sem ræturnar undan eru orðnar 
'svo algeng fæða fyrir menn og fóður handa 
peningi. Á Englandi, J>ar seni jurt þessi 
er nú yrkt með mestri alúð og athuga, eru 
kyngreinir jarðeplanna f>egar orðnar milli 60 
og 70 að tölu, og hver annari í einhverju frá- 
brugðin. En varla eru þær þó allar saman 
kyngreinir í raun og veru, sem aðgreina megi 
hverja frá annari, j)ví naumast mundu j)ær 
halda einkunnum sínum í hverjum jarðvegi, 



efta umlir hverju liiminbelti, sem vera skyldí, 
eða þegar opt væri búið að sá þeim út. Slíkar 
kyngreinir jarðepla, sem allt af halcla einkunn- 
um sínum, verða varla íleiri en 16 eða 18, og 
þær eru þó svo líkar hver annari, að það er 
torvelt að þekkja þær ætíð að. 

Kyngreinum jarðeplanna er skipt í snemm- 
og siðgróin jarbepli (Titlligmorlne og Silrlig- 
vmodne). 

Helztu kyngreinir flokkaþessara, sem inest 
eru yrktar í Danmörku, eru: 

A. Snemmgróin jarðepli. 

1. Stór, löng, gul jarðepli (S. tube - 

rosum (lavuni). 

Jííiii eru sljett utan, Iöng, nokkuð dígur í annan 
endann, en nærri hvöss í hinn. fílómin eru skjallahvít. 
J>au eru almennt yrkt í Danmörku, einkum þó á Jót- 
landi og mest á Alheiðinni. J>au blómgast í júnítn., em 
fullþroska í lok júlím. eða byrjun ágústin.; þeím er sáð 
út í marzm. eða fyrst í aprílin , 'eptir vcðráttunni. 

2. E ii s k j a r ð e p 1 i ( S. tuberosum ant/licamini). 

Blómin eru fjólurauð. Rótarhnúðar þessarar kyngrein- 
ar eru hnöltóttari en hinnar fyr töldu, og nokkuð ílöt, 
og þykja bragðhetri en hin stóru, löngu, gulu jarðepli. 
I Danmörku eru þau helzt yrkt á Fjóni, en eru nú að 
verða algengari. gau eru fullþroska í júlímánaöar lok 
eða byrjun ágústm., þeiin er sáð út um sama leyli og 
binum fyr nefnilu. 


6 


3t Hvít, 'gul, sljétt jarðepli (S. tiibero- 

sum album). 

Rótarhnúðarnír eru suniir hnöttóttir, en sumir ílatir. 
Blóinin eru hvít. Kyngrein þessi er frjófsamari, en hvað 
hán cr bragðgóð, Yrkt er hún víðast hvar í Daninörku, 
en J>ó mest á Sjólandi og Amager. Ef veður leyíir, er 
henni sáð út í marzin,, eða {>á snemma í aprílm. Blómg- 
uð er hún í lok júním. og fullþroska í júlím, eða fyrst 
í ágústm. 

4. Svínamagar (x?. tuberosum magnum). 

Rótarhnúðarnir eru hýsna stórir og slær á J>á rauð- 
leituin blæ, f>eir eru allir dröfnóttir eða dílóttir og 
eru fullir af votu mjöli; {>eir eru {>ví óhollir peningi, 
ef honum er geíið of mikið af {>eiin. Blöðin eru dökk- 
græn, gljáandi og dálítið hrukkótt. J> e j ,n er sáð út um 
sárna leyti og hinni næst á undan töldu kyngrein, og 
eru mjög írjófsamir. 5 ess i kyngrein er alstaðar yrkt í 
Danmörku, og höfð fyrir fóður handa peningi, en þó 
eru hin rauðu jarðepli í meira aflialdí. 


B. fcnðgróin jarðei>li. 

1. Rauðjarðepli (Stuberosum rubrum). 

J>essi kyngrein er mjög frjófsöm og einkar gott fóð- 
ur handa peningi. J>egar hin rauðu jarðepli spretla 
af fræi, þá er rótin rauð hæði að utan og innan, enþeg- 
ar þau síðan spretta af rótarhnúðunum, þá fer rauði lit- 
urinn ínnan í þeim smátt og smátt af. Blómin eru ýmist 
hvit cða rauð. 5 enu er ut 1 l°k aprílm. eða fyrst 
í maím., en ekki seinna; fullþroska eru þau í októhenn. 
Rauðu jarðeplin eru helzt yrkt á stórhúum Dana. 



2. írsk jarðepli (S. tuberosum lonyum - 

albiirh ). 

Blöðin eru dökkgræn og sljett, blómin smá og hvít. 
Kyngrein þessi er frjófsöm og bragðgóð. Henni er sáð 
út í aprílm., og er fullþroska í októberm. eða fyrst í 
nóvembcrm. fiún cr almennt yrkt í Danmörku, en þó 
einkum á Amager. 

3. Stórjarðepli, livít, rauðdröfnótt (S. 
tuberosum maculatum). (Howards jarðepli). 

Jurtarleggurinn er sterkur mjög; blómin eru lyrst 
rauð, en verða síðan dröfnótt. Að innan eru rótarbuúð- 
arnir með rauðum dílum eða blettum. J>essi kyngrein 
jarðepla er frjófsö.in mjög og hið ágætasta fóður handa 
peningi. Henni er sáð út í aprílm., og er fullþroska 
í októberm. Ilún er í Danmörku mest yrkt í hertoga- 
dæmunum. 

4. Kastaníujarðepli (S. tiiberosum casta - 

num). 

Kastaníujarðepli eru smæst allra jarðepla, og undir 
cins bragðbezt allra þeirra. Jurtarleggur og blöð eru 
mjórri og smágjörfari og liturinn Ijósgrænni en á hinuln 
kyngrernunum. Blómið er_ lítið og himinbláttá lit. Rót- 
arhnúðarnír eru jafnan smáir, ójafnir, hnöttóttir, hrein- 
ir og nærri }»vi gagnlýstir á röndununí. Kyngrein 
þessi er fremur ófrjófsöm. Henni er sáð út í byrjun 
maím., og er fullþroska í októberm. Ilún er almennt 
yrkt í Danmörku. 

Enn er ein kyngrein, sem kölluð er: 
Hnöttótt - rauð jarðepli (S. tuberosum 
rotundum rubrum)ý en af því þessi jarðepli eru 


8 


lik hinum raiiðu jarðepluni í öllu nema því, að rólarhnúð- 
ar jþeirra eru hnöttóttari, þá eru þau víst af þeiiu koni- 
in. 5 ess i jarðepli verða einungis nokkru fyr fullþroska 
en hin. J>au eru yrkt hæði í hjeruðm-i Danaveldis og 
kertogadæmunum, og eru höfð fyrir fóður handa peningi. 


Allar þær kyugreiuir jarðepla, sem hjer eru 
taldar, mæla meira eöa miuna fram með sjer, 
allt eptir þeim tilgangi sem liafa verður við 
yrkingu fieirra. Til manneklis eru kastaniu- 
jarbeplin og allar hinar smáu 9 löngu og fjulu 
jaröepla kjnjreinir beztar. Fyrir fóður handa 
pehingi eru einkum þær kyngreinir tekn- 
ar, sem frjófsamastar eru, helzt hin rauðu 
jarðepli. Hin stóru, hvítgulu jarðepli eru bezt 
til mjölgjörðar. 

Jarðepli spretta vel nærri því í hverskonar 
jarðvegi, sem vera skal; [)ó gefa þau mestan 
avöxt og verða bragðbezt í vel sandborinni moldu. 
I leirblönduðum jarðvegi bera þau minni ávöxt, 
en eigi verða þau þar þó bragðverri. I mjög 
mykjubornum jarðvegi, fenum og mýrum, kalk- 
og gibsborinni jörðu verða þau bragðverri. 
Yfir höfuð þurfa jarðepli fremur magran jarð- 
veg, og þess vegna er n'ýrótuð jörð, sem ekki 
hefur verið borið á, hentugust fyrir þau, eða 
sú jörð, sem árið fyrir hefur verið tödd og sá- 
in. Bezt er að taka sjer garðstæði handa jarð- 
eplum liaustið áðtir en þeiin skal sá, ogstynga 




9 


upp, og snúa grasinu á hverjum hnaus niður, 
svo það um vetrartímann nái að fúna. Hvitu 
jarbéplin mega ekki vera í mjög votsamri 
jörðu, og hin rauðu ekki í mjög þurri, en fyr- 
ir öll jarðepli þarf jarðvegurinn að vera stung- 
inn upp og losaður 10 til 12 þumlunga djúpt. 

Jarðeplum er ýmist sáð í beð í görðum, 
eða í stórar ekrur. l>egar þeiin er sáö í garða 
í beð, þá er hægast að pæla upp jarðveginn 
með páli eða reku. Eru þá jarðeplinlátin ofan 
í liolur, sein gjörðar eru í beinum röðum ept- 
ir snúru, þanuig, að þrjár holur mynda jafn- 
armaðan þríhyrning og skal 1 alin vera milli 
hverrar holu og 8 álnir milli raðanna. Fljót- 
legast er, að tveir sjeu við sáninguna, og ann- 
ar láti jarðeplin ofan í holurnar, en hinn búi 
þær til með reku, sem ekki gengur lengra 
niður, en holurnar skulu vera djúpar. Moldin 
úr fyrstu holunni er lögð til hliðar, en úr því 
kastarsá, sem holurnar gjörir, moldinni af rek- 
unni í næstu bolu á undan ofan á jarðeplið, 
sem í hana var lagt. Sje nú jarðeplakyngrein 
sú góð, sem höfð er til útsáðs, og jarðvegur- 
inn hæfilegur og vel undirbúinn, þá má hjer 
vænta 20, 30 eða 40 faldrar uppskeru. ^egar 
þar á móti sáð er í heilar ekrur, niega menn 
varla gjöra sjer von um meir en 16, 20 eða 
mest 30 falda uppskeru. Jarðvegurinn er þá 
undirbúinn með plógi og harfi eða einhverjum 



10 


öörum þar til gjörðum akuryrkjutólum. J>að 
liafa menn reynt, að í hverjum jarðvegi, sem 
vera skal, eru tvær plægingar og tvær harfanir 
nægar, til að fá liina beztu uppskeru, sein unnt ^ 

er í þeirn eða þeim jarðvegi. Jarðvegurinn er 
þá plægður um haustið, en harfaður snemma 
næsta vor, svo er hann látinn vera eina eða 
tvær vikur, og er síðan plægður aptur, og eru 
þá jarðeplin um leið lögð í þriðja hvert plóg- 
far. Jetta er g’jört eptir veðráttunni annað- 
hvort í lok aprílm. eða- í byrjun maím. Sje 
grasivaxin jörð tekin til þessa eða jörð, sem 
árið fyrir hefur tiödd verið, þá er áburðurinn 
ónýtur, og* ef til vill, skaðlegur. En standi 
svo á, að á verði að bera, þá skal áburðurinn ^ 

vera vel fúinn og ekki borinn á ekruna fyr en 
eptir harfanina, og þá skal plægja þegar á ept- 
ir. 5 e n ar jarðeplagrasið kemur upp, skal harfa 
ekruna annað sinn, bæði þvert og endilangt, 
til þess að eyða ineð því illgresi, og losa 
járðveginn. 

Jafnvel þó að þessi aðferð sje bæði hin 
einfaldasta og rjettasta, og liinir beztu y akur- 
yrkjumenn ráði til hennar, og hiin hafi heppn- 
azt vel í Danmörku, þá þarf þó að gjöra viö 
hana ýinsar smábreytingar, eptir því sem lands- 
lag, jarðvegur, veðrátta og ýms akuryrkjutól 
heimta. u 

3>að er ýmist sáð lieilum jarðeplum, eða 


11 


stykkjuðum, öngum, rótaskotum eöa fræi. Al- 
gengast er tvennt hið fyrst nefnda; fræið er 
miður notað en skyldi* Lengi hefur verið eíi 
á hvort betra væri að sá heilum jarðepluni eða 
stykkjuðum, þannig, að hvert stykki hefðí eitt 
eða fleiri augu. Reynslan er með hinu fyrra, 
og tilraunir manna sýna, að betra mun, að sá 
heilum jarðeplum. Samt sem áður gengur liálfu 
eða meira en hálfu minna til útsæðis, þegar 
jarðeplin eru stykkjuð, en þess ber að gæta 
að stykkin verði ekki of smá, og augun sjeu 
ekki mjög ber. Jegar sá skal í heilar ekrur, 
er þetta nauðsynlegt, en ef sáð er í garöa í 
heð, |)á er vissara að sá jarðeplunum iieilum. 
En við báðar aðferðirnar er það aðgætandi, að 
jafnan skal velja hin stærstu jarðepli og beztu 
til útsæðis; þessa er, því rniður, opt og einatt 
ei gætt. Smæstu jarðepli liverrar kyngreinar 
eru jafnan ófullkomnust, og gefa því minnsta 
og lakasta uppskeru. 3>egar jarðeplin eru 
stykkjuð, þá er bezt að breiða stykkin út og 
viðra þau nokkra daga, áður en þeim er sáð. 
Við það keniur húð á þau, sem lilífir þeim við 
of skjótum fúa í moldinni. ^egar jarðeplin 
liafa skotið öngum, áður en þeim er sáð, þá 
má skera þá af, ogleggja rnarga af þeim í eina 
liolu. Með því sparast útsæði, því jarðelpinu 
sjálfu (angamóðurinni) má sá í aðra holu. Eins 
má og brjóta jarðepíaleggina burtu, þegar þeir 


12 


! 


eru orðnir 5 efta 6 þumlunga háir, og setja {)á nift- 
ur annarstaðar, einn og einn sjeríholu. Jarð- 
eplið, sem leggurinn var brotinn af, er eins 
frjófsamt eptir og áður, og getur þetta opt. orð- * 

ið mikill hagur. Ei að síður eru þessar tvær 
síðast nefnílu aðferðir lítt notaðar. 5 e » ar allt 
af er sáð jarðeplum somu kyngreinar ár eptir 
ár, {>á verður kyngreinin eptir 8 eða 10 ár bú- 
in að missa einkenni sín, og með ári hverju 
missir hún hæði í smekk og frjófsemi. Til að 
ráða bót á þessu eru Dauir vanir að íá ný 
jarðepli frá Englancli eða Hollandi, og yngja 
þeir þannig jarðeplakyngreinir sínar upp, þeg- 
ar þeim þykir þörf á því. En sjálfur getur mað- 
ur lika yngt jarðepli sín upp, og enda bættþau, * 

með því að sá fræi, og ætti enginn bóndi að 
slá slöku við það uokkurt ár. Til þessa eru 
lesin saman herin af beztu jarðeplunum, þegar 
þau eru fullþroska, og lögð á hæfilega hlyjan 
stað, til þess þau þroskist sem mest. Jau fara 
þá að ólga, og undir eins og vökvi þeirra fær 
vínkynjað bragð, þá eru þau kreyst sundur með 
höndunum, fræið þvegiö í vatni, þurkað undir 
beru lopti, og geymt síðan til útsæðis. í> e g- 
ar nú sá skal fræinu í byrjun inaím., þá er það 
blandað með sandi, og sáð í 3 þuml. djúpar 
rákir í vel undiibúinni jörðu; eins fótar hil 
skal vera milli rákanna. 5 e S ar jurtin er orð- 
in nokkurra þumlunga há, er henni sáð út, 


/ 



13 


eöa sett niöur nieö hæfilega lönguní millibil- 
um, eöa þá, ef nóg er til af ittsæði, er óþörfu 
jurtunum fleygt burt, svo ekki veröi of þjett 
í beöinu. En of þjett eríbeöinu, ef ekki er 9 
eða 10 þumlunga rúm autt á alla vegu kring- 
um bverja jurt. Aö ööru leyti er meö þær far- 
iö eins og önnur járðepli, og illgresi má ekki 
þolast í kringum þær. Á jþriöja ári bera þær 
góöan ávöxt, og 8 eöa 10 árum síðar balda þær 
sjer óskemdum, þegar þeim er jafnan sáð í 
góöa jörö, og stærstu og beztu rótarlinúðarnir 
eru ætíö teknir til utsæöis. 

Jegar jaröeplaleggurinn er oröinn 6 þuml. 
bár, skal hreykja þeim. I beöinu er þetta gjört 
meö breykijárni, og er moldinni sem bezt hreykt 
upp meö leggnum, og illgresiö um leiö numiö 
burt. Á stórum ökrum er þaÖ gjört með 
lireykiplógi, sem ekið er þvert og endilangt 
milli allra raða, svo aö moldin rótast upp báðu- 
megin aö leggnum. Hreykja skal jarðeplum að 
minnsta kosti tvisvar, og optar, ef þörf er á. 

3>egar jarðeplaleggurinn fer að gulna og 
föJna, þá eru jaröeplin fullþroska, og skal þá 
taka þau upp þegar, því upp frá því vaxa þau 
ekki meira. I beöum er þetta gjört meö reku 
eöa spaöa, en á ekrum með plógi. 5egar bú- 
iö er aö taka jarðéplin upp, þá eru hin sködd- 
uðu látin sjer, og hin síðan aögreind; hin 


14 


stæi’stu og beztu eru tekin frá, og geymd til 
útsáfts næsta ár. 

5aö liggur nú næst fyrir búmanninn, 
aú bera urabyggju fyrir, að geyma jarðeplin 
óskemnid um veturinn; ef þau frjósa verða f>au 
hvorki liöfS til manneldis nje handa pen- 
ingi. Til að fyrirbyggja^ að jarðepli frjósi, er 
vanalegast að geyma þau niðri í þurum ograka- 
lausum kjallara, eða grafa þau 4 eða 5 feta 
djúpt í sand niður, og þekja þau meö þuru 
heyi eða laufi. En þessu verður ekki ætíð nje 
alstaðar komið við. jþað hefur því verið stung- 
jð upp á tveimur öðrum aðferðum til að geyma 
jarðepli, og hafa báðar vel heppnazt. Önnur 
aðferðin er, að láta jarðeplin í körfur, og drepa t 
þeim síðan nokkur augnablik ofan í sjóðandi 
vatn; breiða síðan jarðeplin á þann stað, sem 
súgur er, svo þau geti fljótt þornað, og geyma 
þau síðan í svölu lopti, og liræra þar iðuglega 
í þeim með reku eða trjespaða. Hin aðferðin 
er enn óbrotnari, jarðeplin eru þá látin á vel 
þuran stað^ þar sem sól skín mjög á þau, og 
súgur er nógur. En við það missa þau í frjófg- 
unarafli sinu, og verða hrukkótt utan. Jannig 
geymast þau allan veturinn, án þess að skemm- 
ast, eða verða bragðverri. 

jþað er enginn efi á, að af öllum kunnug- 
um matjurtum eru jarðeplin lang notamest í bún- 



15 


aði Thanna; J)ví auk þess, nð |)nu eru svo al 
geng, eins og allir vita, þá er ogálitið, áð nyt- 
semi fíeirra sje 6 eða 10 sinnum meiri en af 
nokkurri korntegunð, sem menn f)ekkja. Jað 
sem einkum veitir jarðeplunum fýrirrúm fyrir 
öllum korntegundum er það, livað þau eru á 
vaxtarsöm, livað þau þrífast vel, hvað þau eru 
frjófsöm. 5 au misheppnast mjög sjaldan, og 
hafa enn það ágæti, að þeim er svo óhættfyr- 
ir skemmdum af veðráttu eða loptslagi, og pöidd- 
ur og ormar leggjast varla nokkurn tínia á þau. 
I staðinn fyrir, að þau gjöri. jarðveginn magr- 
ari, eins og korntegundirnar og aðrar jurtir 
með smáum rótum gjöra, þá er það víst, að þau 
k bæta hann; þess vegna má sá jarðeplum 12, 
15 eða fleiri ár í röð í sama reit, án þess að 
frjófsemi hans minnki við það, en með korn- 
teguridir fer íjærri, að svo megi að fara. Enn hafa 
og jarðepli það framyfir aðrarmatjurtir,áðnytsemi 
þeirra er svo margskonar og mikil í búi manns, 
bæði til manneldis og fyrir fóður lianda peningi. 

Efni jarðeplanna, er vatn, mjöl og eins- 
konar slefja (þyltkur v'ökvi, seigur, sem er nœrri 
pví áúppleysanlegur, glutton). I einu pundi af 
jarðeplum eru 24 eða 25 lóð af vatni, 7 eða 8 lóð 
af mjöli og 1 eða 2 grön af sleQu. Afþessu má 
sjá hvað til þess kemur, að jarðepla mjöl er4 eða 5 
sinnum drýgra, og hefiir í sjer 4 eða 5sinnum meira 
næringarefni en jafn mikiðafheilum jarðeplum. 


16 

Til manneldis eru jarðeplin höfÍYannaöhvort ' 
heil ef>a möluö. Stundíim er jarðeplarnjöli blandað 
saman við annað mjöl og baft í brauð. Stund- 
um er líka soðið af þeim brennivín. 

jarðepli eru soðin heil* |)á ætti 
jaínan að sjóða j)au í vatnsgufu; j)ví {>au missa 
mikið í bragðgæðum við |)að_, að vera soðin í 
vatni. Til þessa [)arf engin sjerstök áböld. ^að 
|)arf ekki annað, en láfa jarðeplin í sígil, og 
setja bann svo ofan í pottinn, en þó ekki of- 
an í vatnið í pottinum. Síðan er potturinn 
byrgður vandlega, og soðna j)á jarðeplin fljótt 
í gufunni, sem leggur upp af vatninu. Bæta 
má nokkuð bragð jarðepla, sem í vatni eru 
soðin, nieð j)ví 5 að bella vatninu undir eins af 
þeirn, og strá yfir þau bnefafylli af salti, og 
setja j)au svo á eptir dálitla stund yfir eldinn; 
f>vi, að jarðepli verði bragðbetri við það, að 
missa nokkuð af vatni sínu, sjest beztaf því, 
hvað steikt jarðepli eru bragðbetri en soðin. 

Hægasta aðferðin til að bóa til jarðepla- 
mjöl eða jarðeplagrjón, er fæssi: jarðeplin 
eru soðin í vatnsgúfu. Má j)á, er mikið 
skal sjóða, hafa tágakörfur í staðinn fyrir síg- 
ilinn, sem vjer nefndum bjer að ofan. Stærð 
körfunnar fer eptir stærð pottsins, sem bafa 
skal. I pottinum er látið vera svo sem 2 
eða 3 fmmlunga djúpt vatn. 5ar er karfan sett 
yfir, og má vatnið ekki ná botni hennar; bún 



17 


I 


er fyllt með jarðepli. Potturinn er nú þakinn 
sem bezt með dúkum og klæðum, svo engin 
gufa komist upp um hann. Vatnið er nú látið 
bullsjóða í pottinum, og eptir 30 mínútur eru 
jafnvel bin stærstu jarðepli fullsoðin. 3?á er 
lokið tekið af pottinum, og karfan upp, en 
önnur karfa látin íbennar stað, ogsvobúiðum 
sem áður. 5 essu er haldið áfram svo lengi 
sem þörf er. Hininan er nú tekin af hinurrt 
soðnu jarðeplum. Síðan eru þau marin með 
sivölum trjevalta, löguðum eins og trafakefli 
(jarðeplavalti). Deigið er nú lagt í 2 eða 3 
þumlunga þykkt lag á lausriðna tágavoð, semað 
ntanverðu eru brúnir umhverfis, svo deigið renni 
ekki út af. 5 e n ar u °£ u margar tágavoðir eru 
komnar með deigi á, éru þær látnar inn í bak- 
araofn, sem þá má ekki vera lieitari, en bann 
er vanur að vera, þegar brauðin eru tekin út 
úr ofninum. Vel má blaða tágavoðum þessuni 
hverri ofan á aðra^ en 3 þumlunga bil verður 
þó að minnsta kosti að vera á milli þeirra. 
Ofninnm er nú þegar lokað, svo deigið þorni 
þess fyr, en súghol verður að vera á honum, 
til þess að gufan geti rokið út. Sje ekki 
súghol á ofninum, þá má láta hurðina vera 
svo mikið opna, áð gufuná geti lagt út. Jví 
fljótar sem deigið þornar, án þess þó að stikna 
eða brenna, þess hvítara verður mjölið. 5 oriu 
deigið seint, þá verður það bragðverra, deigið 


18 


dökkara og mjölið gratt. Unclir eins og hætt- 
ir að rjúka úr deiginu, og það brakar á milli 
fingranna, f)á eru tágavoðirnar teknar út úr ofn- 
inum, jarðeplin látin kólna, og síðan troðið 
niður í tunnur eða sekki. íþegar maður hefur 
nóg af þessum þurkuðu íjarðeplum, J)á má 
mala þau, hvort heldur vill í grjón á þar til 
gjörðri kvern, eða í mjöl á almennri kvern. 
Jaröeplamjölið heldur jarðeplabragðinu; það 
verður haft í brauð og hvað annað, sem mjöl 
annars er haft í. Jað fer miklu minna fyrir 
því eu heilum jarðeplum, og er því miklu betra 
að geyma það, og flytja en heil jarðepli. Jað 
heldur sjer vel, og geymist óskemmt ár út 
og ár inn, einungis ef það er ekki látið vera í 
raka. Ormar leggjast ekki á það, og eigi kemur 
í það ólga. Jegar jarðepli eru höfð í brauð, 
er vant að taka þau heil, eptir að búið er að 
sjóða þau i vatnsgufunni, hýða þau, merja og 
hnoða svo saman við rúgmjöl, sem sje helm- 
ingi rneira að vigt. Ágæti slíkra brauða er 
mest í því fólgið, að þau eru miklu fegurri útlits, 
smekkbetri, og — það sem mest er vert — að 
þaugeymast 5 eða 6 sinnum betur en brauðúr 
tómu rúgmjöli. 

Jarðepli eru nú og með góðum árangri 
höfð til brennivínsgjörðar. 3>að er tekin 1 
tunna af malti, og látin í lötunnur af jarðeplum, 
soðnum í vatnsgufu og mörðum, síðan er hellt 


á vatni á vanalegan hátt, og hleypt ólgu í allt 
saman með tilbúinni ólgulyf, svo er brennivín- 
ib brennt án meiri undirbúnirigs. Úr einni 
tunuu af beztu jarðeplurn fást 20 pottar af sex 
mælistiga brennivíni, og tekur (>að brennivrn 
hinu bezta kornbrennivíni af hveiti fram, bæði 
að smekk og tærleika. 

Jarðepli má enn fremur hafa fyrir fóður 
handa peningi. Oll tamin dýr jeta jarðepli 
og þrífast vel afþeim, einkum, ef þeim er ekki 
gefið of mikið af þeim, eða þá annað fóður 
stundum. Til þessa má hafa hvort sem vill 
hrá eða soðin jarðepli, en vel þurfa þau að 
vera hrein. Sjeú þau hrá, þá verður að merja 
þau sundur eða brytja. 5að þykir víst, að soð- 
in jarðepli, helzt þau, sem í gufu eru soðin, 
sjeu betur nærandi en þau hráu, og það vinni 
sig því upp að sjóða þau. Svín eru sólgin í 
jarðepli og fitna ákaflega af þeim, helzt ef 
jarðeplin eru blönduð korni, undir það þeim er 
lileypt úr stíu. Kýr mjólka vel af jarðeplum, 
en ekki mega þær fá of mikið af þeim, því 
það hefur stundum ollað kúm sýki. Nóg er að 
gefa nauti 5 skeppur jarðepla á dag og kú 3, 
þegar þeim er líka gefið nokkuð með af heyi. 
16 pund af jarðeplum er nóg á dag fyrir tvo 
hesta, og sparast við það helmingur fóðurs. 
Handa sauðkind er 1 pund af heyi og 3pund 


I 


* 


20 

af jarðeplum nóg á dag. Jarðepli má og hafa 
handa alifuglum. 

Á Englandi eru jarðepli mjög notuð fyrir 
fóður, og er það siður hinna beztu búmanna 
jþar, að blanda þau jafnan með einhverju ööru 
fóðri. Handa nautum hafa þeir saman við þau 
brauðmjöi eða olíukökur o. íl., og er þá 3mán. 
tími nægur til að feita nautið. Handa kúm og 
áburðarhestum eru jarðeplin blönduð meðskorn- 
um hálmi, handa reiöhestum með sáð; svínum 
einum eru þau geíin tóm. 


Nú er að segja hvaða nöfnkyngreinir þær, 
sem hjer eru taldar, hafa í hjeruðum Dana- 
veldis. 

1. Stóru, löngu, gulu jarðeplin kalla Jótar 
stór s löng jaröepli . 

2. Ensku jaröeplin eru á Fjóni og víðast 
hvar, þar sem þau eru yrkt, kölluð ýmist 
ensk eða gul jarðepli. 

3. livítu jarðeplin gulu eru á Sjálandiog 
Amager alstaðar kölluð hvít, eða mjölug (mel- 
ede) jarðepli. 

4. Svínamagar halda nafni sínu, þar sem 
sú kyngrein annars er yrkt. 

5. írsku jarðeplin eru kölluð löng, hvít 
jarðeþli. 

6. Stóru, hvítu, rauðdílóttu jarðeplin eru 



21 


í hertogadæmunum ýmist kölluð rauð/lekkótt 
eða Howards jarðepli. 

7. Kastaníujarðeplin hafa haldið náfninu 
óbreyttu; þó eru þau sumstaðat kölluð/íw borð- 
jarðepli, sumar - og sykurjarðepli. 

8. og 9. Löngu rauðu, og lmöttóttu rauðu 
jarðeplin eru alstaðar kölluð rauð jarðepli. 


Fáeinar varúðarreglur möti jarðeplasýki. 


Jafnvel þó hjer sje gjört ráð fyrir þrítug- 
földum ávexti jarðepla á ekruni, er það þó í 
rauninni sjaldgæft á seinni tímum vegna jarð- 
eplasýki þeirrarj: sem farin er að ganga. 5að 
má ætla að 1 tunnuland, sem er 14000 □ álnir 
gefi af sjer 80 eða í mesta lagi 120 tunnur 
jarðepla, og sje jörðin, ekki góð, gefur það opt 
ekki meira af sjer en 60 eða 70 tunnur með 5 
tunna útsæði. 

5að er sannreynt, að það má hvorki viðra 
nje sólbaka jarðepli þau, sem hafa skal tilút- 
sæðis, af því þeim verður við það hættara við 
sýkinni, heldur geyma þau á þurum stað í 
dimmu. Ekki má heldur lduta þau sundur, 
og þurka síðan, nje drepa þeim niður í sjóð- 
andi vatn, nje hafa þau þar á veturna, sem 




22 


: 


sól og siigur kemst að þeim, svo lengi sem á 
jarðeplasýkinni ber. 

Reynslán hefur sýnt, að kastaníujarðeplun- 
um er hættast við sýkinni, og, að til að kom- 
ast í veg fyrir hana, má ekki hafa nema tæp- 
lega hálfrar álnar bil milli holanna, þegar sáð 
er, því það ver sýkinni nokkuö. Joim er því 
* sáð svo þjett, sem má, til þess rúm sje til 
hreykingar. Ef jarðvegurinn er góður, þá þarf 
ekki nema eina plægingu og tvær harfanir. 

Meðan að jarðeplasýkin gengur, er ekki 
ráðandi til að brjóta jurtarlegginn af rótinni, 
og setja hann niður annarstaðar. 3>ar að auki 
verða og færri rótarhnúðar undir þeirri jurt, 
sem leggurinn var brotinn af. Jar sem hjer 
áð framan er sagt, að yrkja megi jarðepli 12, 
15 eða fleiri ár í röð á sama reit, þá er að- 
gætandi, að það verður því að eins, að á reit- 
inn sje borið á ári hverju. Góðir jarðyrkju- 
menn halda þó meira upp á, að sá sínu livort 
ár í sama reit. 

Mjólkin verður mjög þunn úr kúm þeim, 
sem eru fóðraðar á jarðeplum; hestar verða 
feitir og fagrir aí jarðeplafóöri, en þróttlausir. 



1 





PRENTVILLUR. 


% blf. 5. 1. a. n.: jaröeplaí les: jaröepla í 
13. bls. 10. I. a. o.: óskenidum les: óskenundum 
15. bls. I. 1. a. o.: al les: al- 
5. bls. 0. 1, a. o.: á Ies: á- 




*• 




» 




I 


N 


* 


\ 


> 






« 'i 






fíl‘) h 




j 


v 


\ 









V 




I 


9 






N 



















9 


t 






















Lbs - Hbs / Þjóðdeild 



100715632-1 











































